o^\\" 


Historian's  Office  Libra 


T 


The  Church  of  Jesus  Christ 
of  Latter-day  Saints 

^  \^.^    No.    Ug^ 


/r«-ws2 


t/^ 


i/^/'/  4' 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://wwvv-archive.org/details/llyfrmormoneidar01jone 


UDGORN  SEION, 


SEREN  Y  SAINT; 


Mtt    C  VKN  WV» 


aSGWYDDORTON    « GOEUCHWTLIAETH    CYFLAWIf. 
DER    YR   AMSEROEDD," 


T»4ETH0DAU,    LLYTHYSON,    HANBSION, 
PRYDYDDUETH,   &c. 


"A.  wi  «  osodaU  wylwyr  nrnocb  cbwi,  gan  ddywedyd,  Gwrandcwch  »r 
-aain  yr  ndgoru." — Jbr.  »i,  17. 

"  Moll  drigolioii  y  byd.a  phreswylwyr  y  drisear,  gwelwcb  pan  g)fodo«fe 
Pauer  ar  y  laynyddoedd,  a  cUlywch  pan  udgauo  ag  adgorn." — Es*.  xtiii,3. 


CYFROL    VIII. 


ABERTAWY: 

An«RAFFWVD,  CYHOEDDWYD.  AC    AR  WERTH  SAN  D.  JONKS- 

iSD5. 


RHAGYMADRODD. 


Vrif  hynodwetldau  yr  wythfcd  gyfrt)l  o  Udgorn  Sfeios 
ydynt,  wrthgyferbyniadau  doetliineb  ddwyfol  yn  sefydlu 
teyrnas  Dduw  ar  ddadfciliadnu  teyrnnsoedd  y  byd,  v  rhat 
a  wy want  dan  diiylaiiwad  ffolineb  "  doethineb  ddynol ;"  ynddl 
gwelir  e.-iiiniplau  galarus  o  ymgyrchiadau  duwiny(idi()n, 
golygyddioii,  tywysogion. — teyrnasofdd  yn  crynhoi  eu  nlierth- 
oedd  yn  benbletli  yn  erbyn  eu  gilyid  i  ryfel  ys^rift-IIaii, 
geiriau,  cyflegrau,  a  ilry'liau  yn  eu  pangau  angeuol  i  gynnal 
eu  Uywodrait  lau;  ceir  ynddi  gip  drera  hefyd.  yma  a  tliraw, 
drwy  gymmylau  rhvfelawg  ein  hawyrjtylch  ar  devrnas  yr 
hedd  o'i  cbvchwvniad,  <el 'carreg  .1  tiorrwyd  o'r  mynydd  nid 
o  waith  Haw;"  ar  ei  threigliadau  anturus  a  gorchfygus  trwy 
deyrnasoeild  y  byd,  ac;  ar  rymusder  cynnyddol  ei  chylch- 
droadau  yn  chwilfriwio  gau-ddeluau  Babilonia  yn  llwch. 

Po  uwchaf  adleieiadau  udgyrn  y  Babilon  benfeddw  yn 
gwahodd  gwledydd  i  chwareulawr  rhuddiog  y  rhyfel.  uwcliaf 
fyth  y  bloeddia  Udgorn  Seion.  a  pbob  bloedd  yn  uwch 
fyth.  ar  blant  Seion,  "  Deuwch  allan  0  honi  hi  fy  mhobl  i 
na  fyddwch  gyfranogion  o'i  phechodau,  fel  na  dderbynioch 
o'i  phliiau." 


It  khagtmadeodd, 

Tra  y  gwelir  ymbleidiau,  cenfigenau,  a  gau- grefyddau  wedi 
gwau  sachlen  ddn  dew  i  amdoi  wynebpryd  awyrgylch  gwlad 
anghrist  a  chaddug,  drwy  yr  hon  ni  thewyna  belydr  o  oleuni 
"  Haul  cyfiavrnder"  yn  UDiongyrchol,  arweinia  Strm  y  Saint 
berorinion  blant  y  nef  o  gam  i  gam  drwy  ddyrye  anialwch 
y  byd  i'w  nhoddfa  glud  i  blith  "ser  y  boreu"  yn  Seion. 

Tra  y  mawrygwn  ©in  braint  fwy-fwy,  o  gyfrol  bwy  gilydd 
•  gael  cyd-filwrio  a'n  cyd-filwyr,  crefvrn  «u  cymhorth  i 
adganu  yn  groewacli  a  phereiddiach  ar  ddechreu  ein  cyfrol 
ddyfodol,  ar  nad  pwy  udganwr  a'i  diwadda. 

•'  Adraf,  adref,  blant  yr  Arglwydd, 
Galwad  sydd  i  dd'od  yn  ebrwydd," 
fydd  blaenaf,  Hchaf,  ac  olaf  lais  eioh  Hudgokn,  nad  pwj 
a  fo,  nes  adref  y  delo  y  gwanaf  o  Want  Seion.  Sain  cywir, 
B\\n  elir,  a  grymusder  y  gwir  i  dreiddio  i  galonau  ein 
darllenwyr  rhodded  Ner  i  bwy  bynag  a  chwytho  drwy 
|Ib«oen  Sbion  yw,  ac  a  fydd  taeraf  ac  olaf  weddi,  eich — 

GOLYGYDD, 


9 

pTaAETHAWD    2x1. 

LLYER  MORMON,  EI  DARDDIAD. 


OWEINIDOGAETH     ANGYLAIDD     BRESENNOL    YN 
RKESYMOL  AC  Y8GRYTHYK0L. 


Ehordasom  hanes  byr  yn  y  tr?etha\vcl  cyntaf  o'r  gyfres  a  add- 
awasom  gyhoeddi  am  Lyfr  Mormon,  am  y.Tiweliad  angel  o'r 
nef  a  Joseph  Smith,  ei  genadwri  iddo,  darganfyddiad  o'r  Uafn- 
au  a  gynnwysent  gynnwysiad  y  Myf'r,  ynghyd  a'r  modd  y  gall 
pob  un  gael  gwybodaetli  gaii  Dduw  mai  gwir  y\v  y  cyfan  ; 
cymbella  pwysigrwydd  o  gredi'naet!)  yn  y  ffititb  yngliyd  a'n 
gwybodaeth  am  y  rhwystrau  a  ddyry  rhagfarn  ar  ffordd  dynion 
i  gredu  meivn  gweinidoiraetli  angylaidd  yn  yr  oes  draddodiadol 
lion,  i  faB3'!n  yn  y  traetliawd  hwn  ar  y  i /lesi/mokkh  n.'v  i/sr/ri/th- 
yroldeb  o  ymddangosiad  angylion  i  ddynion  ar  y  ddaear  yn  yr 
oes  hon  fel  y  canlyn  :  — 

Yn  y  lie  cyntaf,  gofynwn  ai  rhesymol  yw  5  Feibl-gredwyr 
gyfiiddef  dyfodiad  angylion  yn  y  cyn  oesoedd  at  y  patriarch- 
iaid  a'r  prophwydi,  iddynt  fwyta  ac  yfed  gydag  Abraham, 
yniddyddan  a  Lot,  gwraig  Manoah,  Moses,  Daniel,  lean,  a  Uu 
a  enwir  yn  yr  ysgrythyrau,  ao  i'r  un  bobl  haeru  fod  ymddang- 
osiad angylion  y.i  awr  yn  beth  afresymol,  heb  gynnyg  nag 
ysgrythyr  na  riieswm  dros  iiyny  amgen  na  eu  rhagfarn  ddisail 
cu  hunain?  Mae  yr  ysgrythyrau  yn  frith  o  hanesion  am  ym- 
weliad  angylion  yn  y  cyn  oesoedd,  a'r  ewestiwn  a  ddymunem 
gael  ateb  iddo  gan  y  rhai  a  broffesant  hyny  y  w,  paham  nad  yw 
mor  resymol  i  gredu  tystiolaeth  eirwir  am  ddyfodiad  angylion 
yn  awr  a'r  pryd  hyny?  An  os  caifF  y  darllenydd  3'sgrythyr 
neu  resymeg  i  ateb  yn  naceaol.  caiff  afael  ar  yr  hyn  y  methodd 
yr  awdwr  ei  gael  ar  ol  ymchwiliad  trwyadl  i'r  naill  a'r  Hall,  a'r 
hyn  ni  allodd  un  dyn  a  welodd  efe  liyd  yn  hyn  ei  roddi  iddo. 
Ar  eirwiredd  In-n,  ynte,  esgnsodir  ef  am  gredu,  a  beuid  ef  am 
beidio   credu  tvstiolaeth  ddiwrthbrawf  am  beth  o  gymmaiut 

IPns  \g. 


pvrys  a  chenadwri  angel;    gorfoda  hyn  ef^i  gredu,  neu  hydd  yn 
hunan.gondemniediy. 

Paham  nad  yw  luor  resyraol  credn  gwirionedd  tystiolaeth 
cjd-oeswyr  am  hyn  ag  yw  credu  cyffclyb  dystiolaeth  cyn-oc-8- 
wyr  am  yr  un  peth?  Pa  fod(i  j  diclion  proffes  oyd-oeswyr 
brofl  dynion  yn  rhai  drwg  ag  a  gyfaddefir  yn  brawf  o  ddaioni 
cyn-oeswyr?  A  ydyw  amser  yn  cyfnewjd  rheswni  yn  afreswm. 
agwiryngau?  Paham  nud  yw  mor  afresynwl  erlid  a  Ihidd 
cyd-oeswyr  o  herwydd  y  tystiant  ar;i  ddyfodiad  angylion  yn 
awr  ag  oedd  i'r  Sodomiaid,  ysgrifenyddion,  a  gau  grefyiidwyr  y 
eyn-oesoedil  wneyd  yr  un  modd  a'u  cyd-oeswyr  hwy  am  dystio 
yr  un  peth?  Eithr,  meddir,  mae  af'resymoldeb  y  gos'odiad  yn 
ymddibynu  ar  ei  wirioneddolrwydd,  yr  hyn  sydd  amnihens. 
Tra  cyfaddefir  y  biaennf  jii  chaniiiteir  fod  anghrediniueth  neb 
ynddoynun  gwrthbrawt' o'i  wirioneddolrwydd.  yniresvnm  ei 
afresymoldeh  tybiedig  yraaith  yw  ein  hanican,  er  cri:U  eredin- 
iaetii  ynddo  yn  hawddaoli. 

Dywedir  fud  tystiolaeth  y  cyn-oeswyr  liyny  yn  ffaith  ys- 
grythyrol,  ac  o  herwydd  hyny  yn  hawddacli  ei  chredu  nag  yw 
tystiolaeth  cyd-ocsol.  I  hyr.  atebwn,  mai  hollol  groes  y  dylid 
ystyried  tystiolaeth  byw  a  niarw,  o  herwydd  mae  fod  y  naill 
yn  fyw  fel  y  gellir  eu  holi  a'u  crocs  holi  yn  rlioddi  naiintnision  i 
gredu  eu  tystiolaeth  na  clieir  gan  y  Hall,  Mae  yn  ffaitli  haiies- 
yddol  yr  anghredid  tystiolaeth  gyd-oesol  am  hyn  yn  mhob  oes 
gan  y  rhai  abroffeseiit  yre^lu  tystiolaeth  eu  cyn-oeswyr  am  yr 
un  peth.  Mae  yn  ffaitli  t:yd-oesol  nine  y  rhai  a  broffesaiit 
I'od  yn  iVyaf  selog  i  gredu  ynuIdangosia<i  angylion  i'r  henafiaid 
yw-  y  rhai  niwyaf  gwrthwynebus  i  broffi'S  eu  cyd-oeswyr  o'r  uri 
peth.  Kewn  prawf  o  liyu  gofynwn,  pwy  a  Lrondemuiant  eu 
eyd-oesvvyr  aui  gredu  dyfodiad  angel,  yn  wneth  na  y  rliai  a 
gredent  yn,  ae  a  weddient  am  ymweliad  angylion  er's  ychydig 
amser  yn  ol?  Nid  oes  neniawr  flynyddau  er  pan  ddywedai 
eannoeild  eu  1)0>1  yn  cly wed  angylion  yn  canu  haleliwia  yn  yr 
awyr,  uwchhen  eu  cyrddau.  o  Heddgelert  hyd  derfynau  y  dy- 
wysogaetii ;  ac  nid  arnnilicuwn  na  chredid  jruii  ystori  etto.  pe 
dywedid  hi  ar  Green  y  Bala;  eithr  gwylied  neb  uraUrhag 
proffesii  hyny.  Clywwyd  pregetliwyr  yn  haeru  o'r  pwpudau 
uwchben  cannoedd.  fod  angylion  yn  dyfod  a  bcndithion  o'r  nef 
yn  awr,  ac  yn  cyfeillachu  ag  ambell  hen  wreignn  yn  ei  bwtby  n 


&c  ;  eitlir,  OS  prntfesa  ereill  yr  un  peth  gwac  iddyiit:  "twyll 
i  gyd,"  nieddant.  A  phan  y  gof'ynir  iddynt  am  y  modd  y  gall 
y  broiJes  o'r  putli  foil  yn  dwyll  yn  y  nail  I,  heb  fod  fell^v  yri  y 
Hall,  •'  O.  nid  ydym  ni  (nieddant)  yn  rat-ddwl  eiii  bod  yn  gwel- 
ed  angylion  a'n  lly^aid  o  gnawd.  ond  rhyw  ymddangosiad  dir- 
gelaidd  ydyw,"  fel  y  "lief  ddystaw  fain:"  ae  onid  yw  hyn  yn 
wrth  ddywediad?  Pa  fodd  y  gall  neb  iveled  angel  ond  a"u 
llygaid?  Dyma  y  modd  y  gwelai  y  saint  hwynt  yn  y  cyn  oee- 
oedd;  byident  hwy  yn  edrych  yn  eu  llygaid  hwythan,  yn 
Ilefaru  wrtbynt,  yu  bwyta  ar  yr  un  bwrdd,  yn  cyd-gerddcd 
law  yn  Haw,  ac  weitliiau  yn  ymdrechu  gyda  hwynt,  nes  cac4 
prawf  o'u  cryfik^r  Y  m.ie  cenedl  yu  awr  yn  fy w  a  dystiant  y 
gvv'irionedd  o  iiyu,  drwy  na  fwytAnt  '"gysswllt  y  forddwyd,"  (j 
gotiadv.-riaeth  aiu  yr  auaf  a  giifodd  eu  tad,  yn  ei  ymdrech  ag 
angel ;  ac  er  n;i  welai  ereill  hwy  ar  y  pryd,  nid  yw  hyny  yn 
profi  nad  oeddyat  jiio,  ond  prawf  niai  dawn  o  rodd  Duw 
yw  gweinidogaeth  angylaidd;  ac  os  nad  oeddynt  yno,  pa  fodd  y 
gwelent  hwynt?  os  nad  oeddynt  yn  eu  gweled.  twyllwyr  oedd- 
ynt am  iiaeru  liyny!  O  na,  aid  rhyw  witchcraft  a  arferai  y 
saint  cyntei5g,  nnvy  na  ninnau.  ond  angylion  a  welent  pan 
ddywedent  hyny,  sef  personau  o  fydoedd  ereill,  o  amrywiol 
raddau;  a'r  aclios  na  we!ai  ereiil  hwynt  oedd,  am  nad  oeddynt 
wedi  cael  tynu  y  gorchudd  oddiar  eu  llygaid.  drwy  dderbyn  y 
ddawn  bono;  ac  hyny,  efallai,  am  nad  oeddynt  mor  dduwiol 
a'r  lleill,  neu  am  nad  oedd  cenatnvri  y  cyfryw  angel  atynt  hwy 
yn  bersonol.  Y  niae  yn  gwestiwn,  pa  un  a  feiddia  un  angel 
aailygu  ei  hun  i  neb,  heb  ganiatad;  ac  wedi  hyny,  a  s^aniateir 
jddo  ymddangos  i  neb  ond  i'r  hwn  y  danfonir  ef  ato,  sydd  am- 
mheus,  o  herwydd  "  ^u-ei,szon  gwasanaethgar  ydynt  hwy."  Y 
maent  yn  ddeiliaid  cyfreithiau  yn  eu  cylchoedd,  ac  nid  ydynt 
yn  dyfod  ar  negeseuau  gwael  ac  afreidiol,  er  boddio  llygaid  na 
mympwy  dynion 

Y  mae  yn  af'-esymol  gwadu  gweinidogaeth  angylion  yn  yr 
oee  hon;  ac  y  mae  y  cyfryw  a'u  gwadant  yn  addef  eu  hunain 
yn  ddynion  drwg,  drwy  addef  fod  y  rhai  oeddynt  euog  o'r  un 
gwadu  yn  ddynion  drwg  yn  mhob  oes  flaenorol.  Ni  phrofiesodd 
y  Saint  weled  angel  erioed.  debygaf,  heb  dderbyn  yr  un  con- 
demniad ;  a  pha  fwyaf  y  sel  drDS  grefydd  y  tadau,  pa  hiraf  y 
Wyneb,'  ac  amlaf  y  synagogau,  a  meitbaf  y  rhith  weddiau, 


3 

pwys  a  chen.idwri  angel;    gorfoda  hyn  tf^i  gredu.  neu  bjdd  jb 
hunan.gonderaniedig. 

Paham  nad  yw  ruor  resymol  credu  gwirionedd  tystiolaeth 
ejd-oeswyr  am  hyn  ag  yw  credu  eyffelyb  dystiolaeth  eyn-oes- 
wyr  am  yr  un  peth?  Pa  fodd  y  dichon  praffes  eyd-oeswyr 
brofl  dynion  yn  rhai  drwg  ag  a  gyfaddefir  yn  brawf  o  ddaioni 
cyn-oeswyr?  A  ydyw  amser  yn  cyfnewjd  rheswm  yn  afresvcm. 
agwiryngau?  Pahani  nad  y\v  mor  afresymol  erlid  a  lUtdd 
cydoeswyr  o  herwydd  y  tystiant  am  ddyfoiiad  angylion  yn 
awr  ag  oedd  i'r  Sodomiaid,  ysgrifenyddion,  a  gau  grefyiirlwyr  y 
cyn-oesoedd  wneyd  yr  un  modd  a'n  cyd-oeswyr  hwy  ani  dystio 
yr  un  peth?  Eithr,  meddir,  mae  afresymoldeb  y  gosodiad  yn 
yraddibynu  ar  ei  wirioneddolrwydd,  yr  hyn  sydd  aminheus. 
Tra  cyfaddefir  y  blaennf  !ii  chaninteir  fad  anyhrediniaeth  ceb 
ynddoyniin  gwrthbraMt' o'i  wirioneddolrwydd.  ymresvniTi  ei 
afresynioMeb  tybiedig  ytoaith  yw  ein  hanuan,  er  creu  cre<lin- 
iaeth  ynddo  yn  bawddacli. 

Dywedir  fud  tystiolaeth  y  cyn-oeswyr  liyny  yn  ffaith  ys- 
grythyrol,  ac  o  lierwydd  liyny  yn  hawddach  ei  cliredu  nag  yw 
tystiolaeth  cyd-oes<il.  I  hyr.  atebwn,  mai  hollol  groes  y  dylid 
ystyried  tystiolaetl;  by.v  a  murw,  o  herwydd  mae  fod  y  naill 
yn  fyw  fel  y  gelHr  eu  holi  a'u  croi.s  holi  yn  rlioddi  mjinteision  i 
gredu  cu  tystioh-ieth  naclieir  gan  y  Hall.  Mae  yn  ffaith  hanes- 
yddol  yr  anghredid  tystiolaeth  gvd-oesol  am  hyn  yn  mhob  oes 
gan  y  rhai  abroffeseiit  gre<lu  tystiolaeth  eu  cyn-oeswyr  am  yr 
un  peth.  Mae  yn  ifaith  gyd-oesol  mne  y  rhai  a  bruffesant 
fod  yu  I'wyaf  selog  i  gredu  yniddangosiad  angylion  i"r  henafiaid 
yw  y  rhai  mwyaf  gwrthwynebus  i  brofft-s  eu  cyil-oeswyr  o'r  un 
peth.  IMewii  prawf  o  iiyn  gofynwu,  pwy  a  gondemiiiant  eu 
cyd-oeswyr  am  gredu  dyfodiad  angel,  yn  wr.eth  na  y  rliai  a 
gredent  yn,  ;ie  a  weddient  am  ymweliad  angylion  er's  ychydig 
amser  yn  o!?  Nid  oes  nemawr  flynyddau  er  pan  ddywedai 
cannoedd  eu  buil  yn  clywed  angylion  yn  canu  haleliwia  yn  yr 
awyr,  uwcliben  eu  cyrddau.  o  Beddgelert  liyd  (Jerfynau  y  dy- 
wysogaetii ;  ac  nid  ammheuwn  na  chredid  yr  un  ystori  etto.  pe 
dywedid  hi  ar  Green  y  Baia  ;  eithr  gM-ylied  neb  «;-«//rhag 
prottesu  hyny.  Clywwyd  pregethwyr  yn  haeru  o'r  pwpudau 
uwchben  cannoedd.  fod  angylion  yn  dyfod  a  bcndithion  o'r  nef 
yn  awr,  ac  yn  cyfeillacliu  ag  ambeJl  hen  wreigan  yn  ei  bwtby  n 


&c  ;  eitlir,  OS  prntfesaereill  yr  iin  pcth  ^wao  iddyiit:  "  twyll 
i  gyd,"  nieddant.  A  phan  y  gofynir  iddynt  am  y  ruodd  y  gall 
y  broffes  o'r  pctli  foJ  yn  dwyll  yn  y  tiaill,  lieb  fod  fc-lly  yn  y 
lliiU,  •'  O.  niti  ydym  iii  (nieddant)  yn  niiddwl  eiii  bod  yn  gwel- 
ed  angylion  a'li  lly^aid  ognawd.  ond  rhyw  yrnddangosiad  dir- 
trelaidd  ydyw,"  tul  y  "llefddystaw  fain:"  ae  onid  yw  liyn  yn 
wrth  ddywedind?  fa  fodd  y  gall  neb  weled  angel  ond  a'u 
llygaid?  Dyma  y  modd  y  gwelai  y  saint  hwynt  yn  y  cyn  ots- 
oedd;  byd<ie)it.  hwy  yn  edrydi  yn  eu  llygaid  hwythau,  yn 
lleiaru  wrthynt,  yn  bwyta  ar  yr  un  bwrdd,  yn  oyd-gerddcd 
law  yn  liaw,  ac  weitliiau  yn  ymdrechu  gyda  hwynt,  lies  uael 
prawf  o'u  cryfiK^r  Y  mao  cimedl  yn  awr  yn  t'y w  a  dystiant  y 
gwirionedd  o  !iyn,  druy  na  f«ytant  ''gysswllt  y  fordd wyd,"  u 
goffadwriaeth  atu  yr  aiiaf  a  gtifodd  eu  tad,  yn  ei  ymdrcch  ag 
angel;  ac  cr  n*  welai  ereill  hwy  ar  y  pryd,  nid  yw  liyny  yn 
profi  nad  oeildynt  yiio,  ond  prawf  niai  dawn  o  rodd  Duw 
yw  gweinidogaetli  angylaidd;  at;  us  nad  oeddynt  yno,  pa  fudd  y 
gwelent  hwynt?  os  nad  Oeddynt  yn  eu  gweled.  twylhvyr  oedd- 
ynt am  iiaeru  liyny!  O  na,  nid  rhyw  witcha-afl  a  arferai  y 
saint  cyntefig,  mwy  na  lunuau,  ond  angylion  a  welent  pan 
ddywedeut  liyny,  sef  personau  o  fydoedd  ereill,  o  amrywiol 
raddau;  a'r  aclios  na  welai  ereill  hwynt  oedd,  am  nad  oeddynt 
vvedi  cael  tynu  y  gorchudd  oddiar  eu  llygaid.  drwy  dderbyn  y 
ddawn  bono;  ac  hyny,  efallai,  am  nad  oeddynt  mor  dduwiol 
a'r  lleill,  neu  am  nad  oedd  cenat'avri  y  eyfryw  angel  atynt  hwy 
yn  bersonol.  Y  mae  yn  gwestiwn,  pa  un  a  feiddia  un  angel 
amlygu  ei  hun  i  nob,  heb  gauiatad;  ac  wedi  hyny,  a  iianiateir 
iddo  yniddaneos  i  neb  ond  i'r  hwn'y  danfonir  ef  ato.  sydd  am- 
mheus,  o  herwydd  "  ^u-mibn  gwasanaethgar  ydynt  hwy."  Y 
maentyn  ddeiliaid  cytreithiau  yn  eu  cylchoedd,  ac  nid  ydynt 
yn  dyfod  ar  negeseuau  gv.ael  ac  afreidiol,  er  boddio  llygaid  na 
raympwy  dynion 

Y  mae  yn  afresymol  gwadu  gweinidogaeth  angylion  yn  yr 
oes  hon;  ac  y  mae  y  eyfryw  a'u  gwadant  yn  addef  eu  hunain 
yn  ddynion  drwg,  drwy  addef  fod  y  rh:ii  oeddynt  euog  o'r  un 
gwadu  yn  ddynion  drv^g  yn  mliob  oes  flaenorol.  Ni  phrofiesodd 
y  Saint  weled  angel  erioed.  debygaf,  heb  dderbyn  yr  un  con- 
demniad  ;  a  t.ha  fwyaf  y  sel  dros  grefydd  y  tadau,  pa  hiraf  y 
wyneb,  ac  amlaf  y  synagogau,  a  meithaf  y  rhith  weddiau, 


profi  y  byddai  hyd  y  nod  y  goren  o'r  eyfryw  yn  veision  anfoR- 
:edig  oddiwrth  Dduw,  yr  hyn  beth  ni  allent  fod,  oddieithr  eu 
hanfou  gan  Dduw  ;  -'canys  nid  oes  neb  yn  cymmeryd  yr  an- 
rhydedd  h^vn  iddo  ei  hun,  oddieitlir  ei  alw  gan  Dduw,  megyg 
Aaron,"  set'  trwy  ryw  fatii  o  ddadguddiad.  A  byn  y  cytuna 
l^aul — "  Pa  fodd  y  pregetbant.  onis  danfonir  hwynt?"  sef  gan 
Dduw,  wrth  reswm.  A  cban  nad  anlbnodd  Duw  genadwri  at 
eiu  henafiaid  eyn  eu  marw,  nid  ydynt  dan  gondemniad  fel  pe  y 
gwrthodasent  genadwri  oddiwrth  Di'.uw  drwy  ei  anfunedigion. 
Ac  wedi  bod  yrhoU  fyd  yn  y  sefyUfa  gymnjysglyd  a  rhaned- 
ig  a  ddysgrifia  loan,  am  yr  yspaid  hwnw  e  amser,  dangosir 
iddo  (yn  iHid.  xiv,  6)  yr  anfonai  Diiw  angel  i  adferu  yr  hyn  a 
goUafcid,  sef  bawl  neu  awdurdod  elfeithjol  i  bregethu  yr  efengyl 
dragywyddol — nid  efengyl  newydd,  ond  goruohwyliaeth  newydd 
i  bregethu  yr  hen  efengyl,  ac  i  weinyddu  cyfreithiauteyrnae 
Dduw.  Drwy  y  modd  yma  y  derbynient  yr  awdurdod,  nid  yn 
unig  i  adferu  ac  i  weinyddu  ordinhadau  ei  dy,  ond  i  awdurdodi 
ereill  i  hyny  hefyd.  Khaid  addef  yr  angbenrheidrwydd  am 
hyn,  er  mwyn  cyflawni  gwailh  niawr  y  dyddiau  diweddaf. 
Rhaid  addef  hefyd  yranmhosiblrwydd  hyd  y  nod  i'r  Hollalluog 
ei  hun,  gyda  phob  parch,  anion  gwas  bytJi  i  wneuthur  un  dim 
drosto,  heb  ddadguddio  hyny  iddo  drwy  y  naill  gylrwng  neu  y 
Hall.  Yr  oedd  ganddo  amryw  ffyrdd  i  anfon  gweision,  er  dech- 
reuad  y  byd;  drwy  ei  lais  ei  hun,  drwy  anfon  ei  Fab,  neu  drwy 
ei  angylion.  Y  mae  ganddo  hawl  i  ddewie  ei  flbrdd,  a'i  amser 
ei  hun ;  ac  er  nad  y  w  ei  ffyrdd  ef  yn  boddio  dynion  bob  amser, 
yn  oiei  gynghor  a'i  bwrpas  ei  hun  y  gwna  er  dj'wedyd  o  holl 
bobl  )•  byd  i'w  erbyn.  Dywed  loan  mai  trwy  ddanfon  angel  y 
de-chreuai  y  gwaith  mawr  hw)i ;  a  chan  fod  holl  dduwir.yddion 
a  doethion  y  cyn  oesoedd  er's  canrifoedd,  ar  a  gij-wsora  am 
danynt,  yn  gwadu  iia  ddaeth  angel  ar  y  fath  genadwri  atynt. 
ofer  i  ni,  na  neb  o'u  holynwyr,  haeru  yn  groes  iddynt.  Dys- 
^wyliwn,  yiite,  am  gyflawniad  o'r  brophwydoliaeth  werthfawr 
hoD,  a  byddwn  barod  i'w  derbyn.  Gwyddom  fod  llawer  o  wa 
hanol  feddyliau  gau  ddynion  yughylch  y  brophwydoliaeth 
nodedig  hon,  fel  am  o'r  bron  bob  un  arall.  Dywed  rhai  ei  bo(] 
yn  cyfeirio  at  y  Feibl  Gymdeithas;  ereill,  mor  addas,  rnai  y 
Gymdeithtis  Genadol,  neu  yr  air  balloons,  &e.  Hhy  faith  f3'dda' 
silrain  tirw\thlon  ddychymujygiun  dynion  ar  y  peth  hwn  :    a 


<;han  fod  pa^rb  yn  myned  ar  ol  ei  esboniwr  ei  hun,  awn  ninnau 
<ar  ol  loan  ei  hun.  Angel  a  ddywed  loan,-  a  dweyd  rhyw  beth 
yn  anigen,  ydy  w,  yn  ol  ein  dull  iii  o  csbonio,  "  ychwanegTi  at 
eiriau  llyfr  y  bropiiwydoliaeth  lion."  Y  raae  prawf  cadarn  o'r 
dirywiad  y  byddai  y  byd  ynddo  hyd  yr  amser  hwn,  yn  ngwaith 
yr  angel  yn  dyfod  o'r  nef  ft'r  fatli  genadwri ;  a  rhaid  addef, 
nail!  ai  yr  anghenrlieidrwydd  am  diini,  nen  ynte  fod  yr  angel 
yn  dyfod  ar  neges  afroidiol.  Os  byddai  {ran  y  rhiii  a  fyddent 
yn  trigo  ar  y  ddaear,  naill  ai  jt  efongyl  yn  bur,  neu  yr  hawl 
iV  gweinyddu.  yna  afreidiol  fyddal  i  angel  ddyfod  a  pheth 
jddynt  o'r  nef  ag  yr  oeddynt  yn  feddiannol  arno  eisoes. 

Peth  arall  sydd  yn  anilvr^  yn  y  brophwydoliaetli  hon  ydyw, 
yr  amser  y  deuai  yr  angel  hwn.  Y  mae  jr  un  genadwri  yn 
lin  hysbysu — "  Canys  daeth  awr  ei  farn  ef,"'  sef  ar  ol  i'r  efeng- 
tI  dragywyddol  a  gyflwynai  yr  angel  hwn  i  ddynion  gael  ei 
pliregethu  "  i'r  iioll  nii  sydd  yn  trigo  ar  wj'neb  y  ddaear;  i  bob 
lUrjth,  iaith.  puld.  a  chcnedl:"  nid  ar  ol  i  ryw  athrawiaetbau 
ereill  ;<ael  eu  pregetliu  i'r  lioll  fyd,  ond  yr  cfengyl  hon  a  ddygid 
gan  yr  angel  hwn  y  pryd  hwn.  Y  mae  adn.  8  yn  profi  hefyd 
mai  gwaitii  mor  ddiweddar  a'n  lianiser  ni  a  fyddai,  drwy  fod  yr 
angel  nesaf  yn  dywedyd,  '"  Syrthiodd,  syvthiodd  Babilon,  y 
ddinas  fawr  bono."  Cytuna  pob  Protestaniad  ar  a  welsum, 
mai  "mam  puteiniaid  y  byd,"  fel  ei  gelwir,  ywhon;  a  gtNyr 
pawn  nad  y  w  hi  wedi  cwympo  hyd  yn  hyn,  ond  yn  ymwroli  fel 
pe  bai  am  fyw  yn  dragywydd;  ond  nid  oedd  llawer  o  amser 
rhwng  dyfodiad  yrana«el  a  soniwyd  gj'da'r  efengyl  dragywydd- 
ol, a  chwymp  Babilon — dim  ond  digon  o  amser  i  drigolion 
daenr  glywed,  deall,  credn,  ac  ufyddhau  i'r  genadwri,  nid  o 
•  ■nau  yr  angel,  ond  o  eoeuau  dynion  ;  canys  arfer  Duw  ydj-w 
"rhoddi  y  trysor  hwn  (yr  efengyl)  mewn  llestri  pridd,"  yn 
mhob  oes  flaenorol.  Dyma  yw  tystiolaetli  loan  am  ddyfodiad 
angel  yn  yraniseroedd  diveddaf.  Pe  na  bae  un  tyst  arall  ar 
gael,  y  mae  y  gosodiad  yn  llawn  bwysau  3'n  y  dafol  ysgrythyr- 
ol,  cystal  a'r  un  rhesymol.  Ond,  er  egluro  y  peth  yn  amlycach, 
gweler  Math.  xx;v,  3 1, — "  Ac  efe  a  ddenfyn  ei  angylion  a  mawr 
sain  udgorn,  a  hwy  [yr  angylion]  a  gasglant  ei  etholedigion  ef 
ynghyd  o'r  pedwar  gwynt."  "  I'w  casglu  ynghyd,"  i  ba  le  tyb- 
ied?  Nid  i'r  awyr — nid  i  blaned  arall — nid  i  ddaear  amgen  na 
hen  ;   canys  yma  y  daw  "  Mab  y  Dyn,"  eu  Mhessia,  i  fod  yn 


J^'renin  -arnvnt  byth.  Daw  ar  gymylau  y  nef,  a'i  hoU  sainS 
gydajf  ef.  Nid  ar  g3'mylau  y  nef  yr  erys  Eie  na  h  wythau,  ond 
dyna  fyddant  en  cerbydau  i  ddyfod  i  '*  deyrnasu  gydag  Ef  ar  y 
duaear,"  "am  fi!  o  Gynyddau."  Dyraa  dystiolaeth  Mab  Duw 
ei  hun  ar  y  pwnc,  a  dywed  yn  eglurach  yn  s:dn.  14 — "  A'r 
efenj^yl  Hotf  am  y  deyrnas  a  bregehir  [ni  ellid  gwneyd  hyny 
heb  awdurdod  ddvvyfol,  yr  hyn  ni  ellid  ei  gael  heb  ddadguddiad 
drwy  angel,  neu  rywfodd]  trwy  yr  lioU  fyd,  ek  TYsTfOLAHXH, 
ac  yna  y  daw  y  diwedd."  Prawf  ettOj  nad  £t  yr  orucbwyliaeth 
a  ruddodd  i'r  apostoiioH  y  cyfeiria  el'e  ynia,  canys  nid  er  tyst- 
iolaetli  o'r  '"  diwedd"  y  pregetiiasaiit  hwy  hi,  ac  ni  allaifod  cys- 
SGHdeb  yn  hyny  er  ys  iSOO  nilyiiedd,  a'r  diwedd  heb  ddyfod 
etto;  canys  diwedd  y  bydd  afluiiiaidd  a  phechadurus  hwn  y 
sonia  Efe  am  dano,  a  hyny  niewn  atebiad  i  gwestiwn  ei  ddysg- 
yblion  a  welir  yn  adnod  3.  Ac  nid  yw  odn.  34  yn  un  rhwystr 
i  hyn  ychwaith  ;  os  meddylir  ei  tod,  adn.  33  a'l  symud  yniaith 
yn  y  fan,  drwy  un  gair,  "  pan  weloch  hyn  oil,"  sef  chwi,  y  rhai 
a  fyildwch  byw  yn  yr  oes  bono  y  cymnierant  le  ynddi — pan. 
v-elock  hwynt,  nid  a  eicli  oes  chwi  lieibio  hyd  oni  chwblhaer 
oil.  Ond,  i  fod  yfi  fyr,  cymliarer  y  ddau  dyation  geirwir  hya 
a'u  gilydd.  "  A'r  efengyl  hon,"  medd  Crist;  "yr  efengyl  dra- 
gywyddol/'  medd  loan.  "  A  bregethir,"  medd  Crist,  h.  y.,  myfi 
a  roddaf  hawl  drwy  ddadguddiad  i  hyny;  "  Mi  a  welais  angel," 
medd  loan.  "I  efengyl u,"  "  er  tystiolaeth,"  ac  yna  daw  y 
diwedd,"  medd  y  naill ;  "  daeth  awr  ei  faru  ef,"  y  Hall.  Gwelir 
fod  y  ddau  yn  oyd-gordio  air  yn  ngair,  er  profi  fod  addewidion 
yn  llyfr  Duw  am  ddyfodiad  angylion  mor  diUweddar  a'nhamser 
ni.  Os  oes  gan  rywun  wrthwynebiad  i  hyny  yn  hwy,  bydded 
rhyngddo  ef  a'r  Beibl,  yr  ydym  wedi  ei  brofi  yno. 

Yn  ganlynol,  awn  yn  mlaen  i  chwilio  yn  mhellach  etto 
i'r  ua  dryeh  ysgrythyrol,  er  cael  gweled  pa  fath  bersonati 
ydyw  yr  angylisn.  Gan  fod  y  fath  ragfarn  iV  herbyn,  efallai, 
ond  cael  eu  hadnabod  yn  well,  a  deall  eu  natur,  eu  eyfansodd- 
iadau,  a'u  gwaith,  y  bydd  hyny  yx\  foddion  i  ladd  peth  o'r 
gwrtliwynebiad  a  greodd  rhagfarn  yn  eu  herbyn,  ac  y  boddlon- 
ai  dynion  iddynt  gael  dyfod  i'n  plith  weithiau  ar  eu  tro,  traethu 
eu  cenadwri,  a  dyehwelyd  yn  ol  mewn  heddwch.  Neu,  ynte, 
cymraerwn  rybudd  oddiwrth  yr  hyn  a  ddj^gwyddodd  yn  nydd- 
iauLot;   canys  "yr  un  modd  hefyd  a?  y  buyn  nyddiau  Lot, 


felly  y  bydd  yn  y  dydrl  y  dadguddir  Mab  y  Dyn."  Dianimheu 
fod  Lot  druiin  yn  pei-huyn  anfaddeuol  yn  ngolwgy  Sodomiaid, 
wrth  son  fod  augyliun  yn  dyfod  i'r  ddaear ;  ouJ  03  oedd  y 
broSies  o'r  fath  beth  yn  eu  creuloni  yn  ei  erbyn,  gwacth  fytli 
pan  yr  oedd  eu  Hygaid  yn  eu  jtorfodi  i  gredu  Kweinidogiieiu 
angylaidd  y  ceisiusent  eu  diii.».strio!  Hhyiedd.  oiiide,  na  clired- 
asent  ar  ol  gw(*led  1  Nid  mor  rliyfedd,  ydiwaitli,  pan  ystyrioiii 
nad  lli/gaidyw  yr  arweinyddion  gortu  i  gael  l)uw;  ond  rtydd. 
oddiar  dystiolaetli  resyniol,  ydywr  nioddion  a  drefiiodd  El'e. 
"  Pregethu  Crist  croeslioeliedig"  oedd  y  ttordd  apostoiaidd,  ac 
nid  cylioeddi  eu  huiiiin  yn  feddygon  gwyrtliiol  mawriuii 
i  ddynion. 

Yn  ol  a  ddenllwn  od  ii-wrth  yr  ysgrythyrau,  y  niae  tri,  os  nail 
ychwaneg,  o  fatliau  o  angvlion.  ).  Yr  arch  aniryliou  y  sonia 
Paul  a  Judas  am  danynt,  sef  yr  ucliaf  niewn  awdunhwl,  a'r 
cadarnaf  mewn  nerth.  2.  Yr  angyiion.  iieu  y  cyn  aaint  li.viiy 
a  gawsant  ad-ryfodiad,  ac  o  ganlyiiiad  ydynt  yn  bersouau  corff- 
orol,  neu  I'ul  Enoch  ac  Elias,  y  rhai  a  gytiiewidiwyd.  Sonir  yn 
Gen.  xviii  am  angyiion  yn  bwyta  ac  yn  yfed  gydag  Abraliani  a 
Lot;  ac  nid  rhyw  ffug  tVyta  a  wnaethaiit,  onide  i  ba  W  yr  iietli 
y  Ho,  y  teisenau.  a'r  llaeth?  3.  Yr  angyiion  a  elwir  yn  "ys- 
brydion  gwasanaethgar;"  a  phe  thwiljd  yn  fanvl.  efallai  y 
gellid  profi  tod  y  trydydd  dospartli  hwn  o  fodan  ys^lirydol  yn 
cyfansoddi  dau  ddosparth  yn  y  bydoi-dd  nefolaidd.  1m  wt-d  y 
Salmydd  ddart'ud  i  Dduw  jjreu  dyn  "yehydig  yn  is  nar  angyi- 
ion:" cyssyllter  hyn  a'r  hyn  a  ddywed  Paul  ynyriawng\l" 
ieithad— "  Yr  hwn  sydd  yi»  gwneutliur,  [neu  yn  anfon]  ei 
ysbrydion  gwasanaethgar.  ei  angyiion  [ceuadon],  yn  fliim.  neu 
mewn  fflam  dan."  Gwnelai  y  cytryw  y  pedwerydd  di)sparth 
o  angyiion.  Trofi  yn  ^niheilach  fod  dosparth  o  angylum  yn 
bwyta,  oddiwrtli  yr  hyn  a  ddy  wed  Paul—"  Nac  arghi.fi wch  let- 
tygarwch,  canys  wrth  hyny  y  llettyodd  rhai  ong^/ion  yn  ddiar- 
wybod."  Dywedir  hefyd  yn  iyfr  y  Salmydd,  tod  dyn  yn 
bwyta  bara  angyiion.  Bwytaodd  Crist  cyfodedig  fara,  a  physg- 
od  wedi  eu  rhostio  ar  dan  a  gyneuasai  efe  ei  bun  ar  lan  y  mor, 
Os  nad  oedd  ganddo  gnawd  ac  esgyrn,  pabam  y  dywedai  wrth 
Thomas,  "  Estyn  dy  law,  a  dyro  iii  yn  fy  ystlys.  a'th  fysyn  61  yr 
boelion,"  &c.?  Beth  sydd  amlyeach  yn  y  Beibl,  nag  y  foil 
bcdau  angylaidd  yn  feddiannol  ar  gnawd  ac  esgyrn,  yn  bwyta 


12 

brydol  iildynt  ;  nid  er  mwyn  iddynt  gredu,  ond  fel  eynt,  u'f,(U 
credu  ac  ufyddhnu,  er  eu  cadarnhau,  eii  santeiddio,  a'u  per- 
ffeithio.  A'r  ne'o  a  brofa  ein  hegwyddorion,  "  a  gaiff  vybod  am 
yddysgeidiaeth,  ai  o  Dduw  y  mae,  ai  myfi  o  honof  fy  hun  sydd 
yn  Uefaru."  PrawC  ei  hun  yn  wirionedd  dwyfol,  yn  "efengyl 
dragywyddol,"  yn  "allu  Duw  er  iachawdwriaeth;"  a  dyna  pa- 
ham  y  dywedwn  na  ddichon  dwyllo  neb.  Paid  a'i  hofni,  ddar- 
lleuydd  ;  pfawfhi;  a  sier  y w,  os  cy w  ir  dy  ddyben,  nad  edifar- 
hei  am  hyny  l)yth.  Wedi  darparu  y  ffordd,  drwy  symud  y 
rhwystrau  blaenorol,  gofynwch,  feddyliwn,  J  bwy  yr  ymddang- 
osodd  yr  anjel  liwnw  ?  Gofynwn  ninnau,  a  ydyw  cywirdeb  yr 
hanes  yn  dibynu  ai'  y  cymnicriad  a  ddyry  y  byd  i'r  person  yr 
yniddangosodd  iddo  ?  Os  felly,  pe  dywedwn  iddo  ddyfod  at 
Mahomed,  gwrtliodai  yr  holl  fyd  Cristionogol  ef.  Pe  at  y  Pab 
o  Rufain,  a  gredai  Protestanlaid  hyny?  Nen,  pe  daethai  angel 
nt  un  o'r  gwyr  penaf,  duwiolaf,  ac  nchaf  ei  gymmeriad,  sydd 
yn  blaenori  rhyw  sect  yn  awr,  efallai  y  credai  y  blaid  bono; 
Olid  diamntlieu  ^:enym  y  gwrtliodai  yr  holl  rai  ereill  ef  a'i  dyst- 
iolaeth  megys  twyll,  a  dy^'edent  bol)  drygair  am  dano  ef  a'i 
ganlynwyr.  Ach-osai  hynyy  fath  elyniaeth  a  chenfigen  atynt, 
ries  eu  lladdent,  pe  gallent.  Pe  gofynid  iddynt  paham  y  gwnant 
hyny.  eu  liateb  fyddai,  "  Haeddaiit  (arw;  y  mnent  yn  twyllo 
ineddyliau  «weini;iid.  ac  yn  dweyd  nad  oes  neb  yn  iawn  ond 
liwy  ;  iiis  galKvn  oddef  i  nob  roddi  un  math  o  sarhad  ar  y  cref- 
yddau  a  roddodd  ein  tadau  duwiol  i  ni."  Oni  allai  plant  pob 
tadau  yn  uiliob  oes  a  gwlad  auidilitfyn  eu  crefyddau  mor  addas 
a  hyn?  Clywsom  gan  yr  Tlindwaid  cystal  rheswm  a  liyna  dros 
addoli  Juggernaut!  "O,  na,"  meddant,  "crefydd  y  Beibl  sydd 
genym  ni;  nid  eilun  addoliaeth."  Y  mae  gwahaniaeth  mawr 
r\\wx\^  proffi-su  ii  chredii  crefydd  y  Beibl,  canys  crefydd  y  Beibl 
yv  (jH-euufiogaeth  anfjijUon  yn  mliob  oes.  Yn  fyr,  nid  yw  cyw- 
irdeb y  petii  hyn  yn  ymddibynu  eymmaint  ar  y  cymmeriad  a 
ddyry  pnblogrwyild  yr  oes  i'r  person  a  gafodd  y  fiaint  fawr  o'i 
dystio;  canys  Duvv  sy'n  dewis  ei  oflferynau,  a  gwael  bethati  y 
byd  A  ddewisodd  Efe  yn  y  cyn  oesoedd,  "fel  y  byddai  godidog- 
rvvydd  y  gallu  o  Dduw,  ac  nid  o  ddynion."  Gogoniant  eienw, 
a  lies  dynolry w  yw  ei  ddyben. 


C"illOEDDWYl>     AO    ArCRAFFT^'YD    GAN    D.    JONES,    ABEETAWy. 


